SídiMðarrit til stuðnings kirlcju og kristindómi Islendingn, 
ge/ið' út afhinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. t Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


WINNIPECÍ, SEPTEMBER 1893. 


ÚT AF 77. J)A VÍDS SÁLMI. 

Eftir seYa Valdemar • Briem . 

(Lag: Vertu hjá mér; halla tekr dcgi.) 

1- Kalla eg til þín í inínum þrautum, 

]>u, minn guö, á háuin Ijóssins brautum, 
dimmri nótt og degi björtum á; 
drottinn, þú mín andvörp heyrir ]>á. 

-■ Oft eg hljótt í hvílu minni vaki, 
hugsa eg um ]>að, hvað nú vi0 taki. 

])o að varir varla bærist þá, 
veit eg, guð, að ]>ú mig hlustar á. 

3- Hugsa eg til hinna fyrri daga: 
liorfnir eru þeir sem lið'in saga; 
minnist eg hin fornu árin á, 
ýmsar horfnar myndir vakua þá. 

4. Hugsa eg um, hve allir þínir vegir 
áðr fyrri voru dásamlegir; 
minnist eg hin fornu undrin á. 

Ertu breyttr, guð minn? hugsa’ eg þá. 




—98— 


5. Nei, minn guS, ]jú aldrei, aldrei breytist, 
aldrei j’ú á íniskunnsemi þreytist. 

Enn þá birtast undrin náðar há, 
enn þá má þitt dýrðarveldi sjá. 

6. Forðum, drottinn, fljótin klaufstu sundr, 
ítýðu bylgjur við þau tákn og undr. 

Enn þú hastar harmabylgjur á, 
hrökkva þær í burt við skipan þá. 

7. Forðum iá þín leið um liafið djúpa, 
lézt þú öldur dularspor þín bjúpa. 

Enn ert þú á ætisjú oss iijá, 

oft þótt vér ei spor þín megum sjá. 

8. Forðum, drottinn, fólk þitt vel þú leiddir, 
för þess gegnum eyðimörku greiddir, 
fyrirlieitna fagra landið á; 

fólk þitt enn lát reyna miskunn ])á. 


FRAMTÍÐAR-STEFNA KÍRKJUFÉLAGS VORS. 


Idinn ónefndi höfundr bréfkafians frá íslandi í síðasta nr.i 
blaðs þessa brýnir það all-sterklega fyrir oss, að menn kirkj- 
unnar hafi nú sérstaklega mikla skyldu til þess að halda saman 
og varast að lenda í deilum, þótt þá kunni að greina á, að því 
er snertir hin smæn-i trúaiatriði. Bréfritarinn er eiginlega 
ekki að tala um kirkjuna og hennar menn víðsvegar um heim- 
inn, heldr kirkjuna ísienzku og hennar menn bæði heima á Is- 
landi og hér vestan Atlanzhafs. Og bendir hann á ýms þýö- 
ingarmikil teikn tímans í þjóðlíti voru, sem ætti að vera öllum 
þeitn mönnum þjóðar vorrar, er í sannleika hafa kristindóminn 
kæran, nœgileg hvöt til þess, eins og hann kemst að orði, að 
“halda saman og fast við aðalgrundvöliinn, sem er Kristr.“ 
“Hitt ætti þeir,“ segir hann enn fremr, ,,að geyma, að stæla um 
einstök trúfrœðisatriði sín á milli. En hver góðr drengr verðr 



—99— 


a<5 leggja lið sitt fram til að vernda hjartaö í hinni kristnu opín- 
beran.“ 

því verðr nú víst eigi neitað, að þau teikn tímans, er höf- 
undi bréfsins virðist ætti að knýja alla íslenzka kristindómsvini 
til þess sameiginlega að standa upp til varnar bjartanu í hinni 
kristnu opinberan, eru býsna ískyggileg, og hann á þakkir 
skilið fyrir að hafa á þau bent. það hefir oss vitanlega eigi 
fyr eins greinilega verið minnzt á það, hve milcið af blöðunum 
íslenzku beggja megin hafs er innblásið af anda, sem gagn- 
stœðr er kirkju og kristindóini. Og það er fleira í sömu áttina, 
sem höfundrinn í örfáin orðum minnir á því máli s ! nu til stuðn- 
ings, hve brýn nauðsyn ber til þess, að allir kirkjumenn þjóðar 
vorrar standi hver með öðrum og láti sem allra minnst bera á 
sundrlyndi eða ágreiningi um andleg efni. 

En hversu samþykkir sem vér erum höfundinum um þau 
vantrúarteikn, sem hann bendir á í nútíðarlífi þjóðar vorrar, þá 
fáum vér eigi séð, að það hljóti endilega að vera nauðsynlegt 
eða jafnvel rétt, að þeir, sem ganga undir sarneiginlegum krist- 
indómsmerkjum eða með öðrum orðum fiafa sömu trúarjátning, 
skuli út af þessum ískyggilegum teiknum tímans varast svo 
sterklega að láta opinberlega korna fram ágreining þann út af 
trúarmálum, sem vitanlega á sér stað þeirra á meðal. 

það hefir marg-oft verið sagt á öllum ölduin kristninnar, að 
allr trúmála-ófriðr meðal kristinna manna væri rangr og for- 
dœmanlegr ; þeir ætti allir að standa saman sem .einn maðr og 
eigi láta misinunandi skoðanir á einstöku minni liáttar trúarat- 
riðuin eða fyrirkomulagi á kirkjunni hið ytra raska friðinum í 
mannfélagi kirkjunnar. Og svo hefir verið sagt, að það, hve 
seint kristinni kirkju ynnist að leggja heiminn undir sig, staf- 
aði að miklu leyti af því, live mikill ágreiningr og (ífriðr væri 
innan sjálfrar kirkjunnar, hve miklar deilur meðal kirkjunnar 
manna út af smá-atriðum þeim, er orðið bafa orsök til hinnar 
kirkjulegu flokkaskiftingar. Að oft hafi verið óþarfa-deilur og 
fordœmanlegr ófriðr uppi í kirkjunni, því neitar víst enginn. 
Og að kristnir menn hafi heilaga skyldu til þess að kappkosta 
að varðveita eining andans í bandi friðarins, því bljóta líka allir 
að játa. En það er vafalaust í nútíðar-kirkjunni íslenzku meira 
af fölskum friði heldr en fölskum ófriði. Áð koinast af bar' 



— 100 - 


áttulaust og áfriSarlaust í kirkju, sem lieita má lifandi, er ó- 
hugsanlegt. Kristindómrinn heimtar einmitt baráttu af áhang- 
enduin sínum. Og sú barátta er ekki eingöngu og jafnvel eigi 
fyrst og freinst út á viS, gegn opinberum óvinum kristinnar 
trúar utan vébanda kirkjunnar, heldr líka inn á við, og það 
fvrst og fremst, gegn öllu ranglætinu, allri fölsku trúnni og allri 
hinni hróplegu heimsku innan kirkjunnar sjálfrar. Og þess 
eium vér fullvissir, að hinir íslenzku kirkjumenn verða sér til 
skammar í baráttu sinni gegn vantrúnni fyrir utan sinn eigin 
hóp, svo framarlega sem ’peir hafa ekki hugrekki og heilaga 
trúarhvöt til að standa uppi í ófriði gegn hinu marga inni í 
kirkjunni, sem heldr fólkinu burtu frá guði og sannlcikanurn. 

j)að er talað um, að kristnir menn eigi ekki að deila út af 
smáatriðum. En hvað eru smáatriði ? Smáatriðin bæði í krist- 
inni trú og öðru eru einatt óðar en nokkur veit af orðin að stór- 
atriðum. Og af því að svo er, getr t. a. m. einatt vcrið ineira 
áríðanda að varpa sér út í ófrið út af því, sem í fljótu bragði 
virðist mega kalla smáatriði í ranga stefnu innan kirkjunnar, 
heldr en út af einhverju svo kölluðu stóratriði, er blasir við 
öllum, hættulegt og frófælanda, fyrir utan hóp kirkjumannanna. 
jiað þarf enginn að leggja sig í baráttu til að koma því inn í 
kristinn almenning, að málgögn Unítaranna íslenzku hér í landi 
eða “Fjallkonan“ og “jijóðviljinn" úti á Islandi sé uppi á móti 
kristni jijóðar vorrar. Yantrúin þeirra er svo stórvaxin, svo 
mikið stóratriði, að hana geta allir séð hjálparlaust. Hitt aftr 
á móti hefir þurft baráttu til í liöinni tíð, og mun eigi síðr þurfa 
baráttu til í ókominni tíð, að sannfœra fólk um jiað, að kirkjan 
heinia á Islandi gengr með svo og svo margar frjóagnir til söinu 
andlegu eitrjurtanna eins og þeirra, er nú j)róast svo vel í þessum 
blöðum. Vantrúarfrjóagnirnar eru tiltölulega svo undr litlar, svo 
mikil smáatriði, að á þær fær fjöldi fólks með engu móti komið 
auga, neina því að eins að því sama fólki sé komið til bjálpar; 
og lijálpin þarf þá einatt að vera fólgin í því, að lirópað sé um 
þetta liátt og með hörðum orðum. Oss, mönnum lútersku kirkj- 
unnar hér, lieíir einatt borið það á brýn, að vér værum of miklir 
ófriðarmenn, værum jafnt og ])étt að deila á vora eigin trúar- 
brœðr og kirkjulegu samverkamenn liinum megin við liafið fyrir 
það, sein þar er að í kirkjunni, og héldum þannig of lítið saman 



101 — 


viS þá. þaS getr litiS svo út, a5 vér höfum þar sjTidgaS móti 
móöurkirkju vorri. En þegar hin svo kölluöu smáatriði í öí'- 
uga átt, síitn snerta tróarlífið, eru flutt meö mönnum austan yfir 
liaf liingaö inn í nýjan lieim, þá sést það brátt svo vel, að inörg 
af-þeim smáatriðum hafa verið stóratriði, því á örstuttum tíma 
eru hin ýmsu frœkorn villu og vantrúar og heimsku, sem þeir 
og þeir kirkjunnar menn og aðrir andlegir Jýóðarleiðtogar hafa 
sáð í mannlífsakrinn þar, héfna megin hafsins sýnilega sprottin 
upp meðal hins útflutta fólks eins og undrnjólinn í sögu Jón- 
asar spámanns, en vel að merkja ekki til þess að veita neinum 
skjól og skugga, heldr að eins til þess að villa sjónar fyrirmönn- 
um,svo að mörgum finnst þeir hafi þess cnga þörf, aö leita hœlis 
innan sinnai' eigin kirkju, og liggja svo í andlegum skilningi úti 
á köldu dauðans bersvæðinu og eiga hvergi heima. þegar þessu 
er ekki gleymt, þá mun það augsýnilegt, að þeir, sem staðið hafa 
fyrir andlegum málum Vestr-Islendinga, hafa eigi án allrar 
ástœðu hrópað’ heim yfir liafið uin hinar hættulegu skekkjur í 
þjóðlífinu og kirkjunni þar, sem leiðtogar ij'ösins og margir 
aðrir kalla smáatriði og flestum sýnist megi átölulaust vera í 
friði. 

Kirkjufélag vort lúterskra íslendinga í þessu landi hefir 
margs að gæta, þá er kemr til skyldunnar um að halda saman 
við trúarbrœðr vora heima á vorri kæru fóstrjörð. Að svo 
miklu leyti, sem móðurkirk jan þar heldr sér í starfi sínu og 
stríði á sínum eigin grundvelli, guðs orði heilagrar ritningar, 
samkvæmt hinni lútersku trúarjátning, er auðvitað sjálfsagt 
fyrir kirk jufélag vort að halda trúlega í hönd liennar, þar sem 
vér höfum líka skuldbundið oss til að standa í andlegu tilliti á 
sama grundvellinum með allt ]iað, sem vér eigum, erum og 
gjörum. Enda vitum vér og veröum í allri ókominni tíð að 
vita, aö það væri svik við það land, er vér höfum eignazt hér 
eins og nýtt föðurland, að láta eigi það, sem göfugt er og guö- 
legt í hinum íslenzka arfi vorum, halda hér ldi með oss, heldr 
varpa því öllu Fyrir borð um leið og vér erum að nenia hér 
land í andlegum skilningi. En tem sjálfstoeðir menn verðum 
vér að standa hér, einnig í kirkjulegu tilliti, svo að vér eigi 
látum jiað, sem uppi er í kirkjunni á íslandi, vera í neinum 
skilningi lögmál tyrir oss fremr en vér sjáum að getr verið til 



— 102 — 


blessunar, heldr teljum oss hafa bæSi rétt og skyldu hér eftir 
eins og aS undanförnu til ];ess að berjast á móti liinum ýmsu 
afvegaleiðandi röddum, sem þar láta til sín heyra, jafnframt því 
eftir megni með þakklátri viðrkenning að halda öllu því upp 
að augum kirkjulýðs vois hér, sem þar heima er vel og heiðar- 
lega gjört. í þessum tilgangi viljum vér af öllu hjarta halda 
saman við brœðr vora í kirkjunni heima. Og vér fáum eigi 
skilið, að barátta vor gegn fylking vantrúarinnar, sem bréfrit- 
arinn talar um, þurfi að verða nokkuð áhrifaminni og afflausari 
fyrir það, þótt vér jafnframt stöndum upp til mótmæla gcgn 
því, sem vér sjáum eða heyrum rangt og skaðsamlegt í hópi 
vorra eigin trúarbrœðra hvar sem vera skal. 

En svo verðr líka ávallt að muna eftir því, að vér höfum 
hér volduga trúarbrœðr í landinu, er vér lífsnauðsyn- 
lega verðum að fylgjast með og að miklu leyti aö halda saman 
við. það er hin mikla lúterska kirkja annarra þjóða í Ameríku, 
sem brunar hér fram með langtum meira vexti hið ytra en 
nokkur önnur prótestantisk trúardeild. Að trúarlífið þar sé 
yfir höfuð að tala bæði framkvæmdarsamara og heilbrigðara en 
í kirkju íslands nú á tímum, um það efast líklega fáir, sem að 
mun þekkja til á báðum stöðunum. Vantrúarmennirnir ís- 
lonzku hér hafa einatt minnt oss á það, að oss rnuni svo bezt 
þoka áfram í þessu landi, að vér einblínum ekki á ísland, heldr 
lítnm til hérlendra manna og lærum sem fyrst að verða eins og 
þeir. Vér tökum þessari áminning, að þ.ví undanteknu auðvitað, 
eins og þegar er tekið fram, að vér leyfum oss að líta til íslands 
og hafa gætur á, hverju þar fer fram, og köstum ekki neinu því, 
er nokkurs er virði í föður- og móður-arfi vorurn. Út frá þess- 
ari sannfœring viljum vér, þá er tími er til þess kominn, setja 
Irinn fyrirhugaða skóla kirkjufélags \'ors á stofn og yfir höfuð 
halda uppi öllum þeim kirkjulegu fyrirtœkjum, sem vér teljum 
oss nauðsynleg, samkvæmt dœmi allra lúterskra kirkjudeilda 
hér í álfu. Svo skyldugt álítum vér oss eigi að halda saman 
við kirkjuna á íslandi eins og það af lútersku kirkjunni í þess- 
ari heimsálfu, sem stendr oss næst. þegar kirkjunni heima ber 
á milli og hinni lútersku kirkju við hlið vora hér í landinu út 
af lærdómi trúarinnar eöa kristindómsstefnunni yfir höfuð, þá 
búumst vér við að fylgja kirkjunni hér og eiga þaraf leiöandaá 



103 — 


hættu, að standa uppi í andlegri baráttu við brœðr vora heima. 
Og er vér veljum oss þá hliðina, göngum vér út frá því setn 
vísu að hafa liina lútersku kirkju í Evrópu með oss, með því 
vér vitum, að hún í allri sinni aðalstefnu heldr sama stryki og 
aðalkirkjudeildirnar lútersku hér vestra. Með allri virðing 
fyrir liinni íslenzku móðurkirkju vorri leyfum vér oss að segja, 
að hún hefir að ýmsu leyti einangrazt út frá hinni lútersku 
kirkju úti í löndum—hún eins og þjóðin yfir höfuð. Og að því 
leyti, sem hún framvegis vill halda sinni einangran. liljótum vér 
að stefna nokkuö aðra leið og reyna að fylgjast að með trúar- 
brœðrum vorum hér, en jafnframt gjöra það, sem í voru valdi 
stendr, til þess kirkjan heima komist úr sinni einangran og vér 
og þeir þar heima getum sem allra rnest orðið samferða. 


“ÍSLAND AÐ BLÁSA UPP.” 


í rœðunni, sem Jón ólafsson hélt hér í Winnipeg á íslend- 
ingadaginn í sumar, var hann að glíma við 5 ára gamlan fyrir- 
lestr eftir ritstjóra þessa blaðs : Islcmd aff blása upp 1 ), og 
þóttist víst í rœðulok vera búinn að loggja að velli gjörvalla 
kenning vora, sem það iitla rit heíir inni að halda, sýna og 
sanna ómótmælanlega, að það væri nokkuð allt annað en “upp- 
blástr“, sem einkenndi þjóðlíf íslands á þessum síðustu tímum : 
framfarir og frelsi og allt í jrá áttina, En svo kom, áðr en mán- 
uðr var liðinn frá því neðan þessi var haldin,fréttin heiman af Is- 
landi um lögin þessi dœmalausu, sem yerið var að smíða í sumar á 
alþingi af nokkmm merkustu og fremstu mönnum ];jóðarinnar 
til þess að klafabinda hvert landsins barn við sínar fæöingar- 
stöðvar, kúga alla þá mörgu til að sitja kyrrir, sem langar burt 
úr landinu til þess að bœta kjör sín í betra lm li, svifta hvern 
landsins einstakling hms persónulegu frelsi til þess að mega 
dvelja þar sem honum gott þykir.—Ef þetta svívirðilega lagi- 
frumvarp ekki bendir á það, að andlegr “uppblástr" sé í pili- 

i] Nokkur exemplör af ritlingi pessimi, sem prcntaðr var í Reykjavík árið 
1888 , eru enn til óseld hjá höfundinum. Sumir eru níi líklega búnir að gleyma, 
hvað í fyrirlestrinum er fœrt til )>ess, að Tsland í>é að “blása upp“, og gæti f>eir 
ryfjað það upp fyrir sér aftr með Jiví að fá sér smárit þetla, sem aðeins koslar io 
cents, og lesa jiað á ný. 





—104— 


tiska lífinu á íslandi nú á þessum síðasta tíma, meiri, Ijótari, 
hræöilegri nú en nokkurn tíma áðr í sögu þjóðarinnar, þá eru 
ekki heldr sannanir til fyrir tilveru nokkurs skapaðs hlutar. 
Og þó að þetta uppblástrs-merki sé nú líklega ljótast af öllu, þá fer 
því fjarri, að það standi alveg eitt uppi. það er svo skammt síðan 
minnzt hefir verið í blöðunum á ofbeldi-itilraun Reykvíkinganna 
sumra, menntuðu nmnnanna einmitt, eftir því sem kallað er, til 
þess að svifta einstaka menn málfrelsi, og líka svo skammt síð- 
an tíðindin komu um ancirkista-leyftíS, sem tiokkr manna í 
einni byggð Islands tók sér til að refsa einu sínu yfirvaltli upp 
á sína \ r ísu, aö lesendr vorir geta víst ekki verið búnir að 
gleyma þessu. Svo það eru sannarlega til mörg merki þess, að 
megn “uppblástr" er nú í liinum pólitiska frelsisakri heima á 
íslandi, og því fór fjarri, að vér gætum bent á neitt eins stór- 
kostlegt merki hins andlega uppblástrsins í þjóðlífi íslands, þá 
er fyrirlestr vor varð til, eins og nú er fram komið og öllum oss 
Islendingum hér vestan hafs sýnilegt.—Vér töluðum líka eitt 
sinn um það, er vér nefndum íslenzkan nihilismus. Lagafrum- 
varpið góða, sem þegar var um getiö, bendir nú óneitanlega á 
það, að íslen/.ki nihilismusinn sé að blása sig upp til að verða 
meira en lítið rússneskr Rússum er við brugðið fyrir sína 
harðstjórn og sína þrælahlekki. En önnur eins lög til að binda 
vesalings alþýðuna fasta við eymda-bœlið hennar heima eins og 
frumvarpið þetta, sein í ár skapaðist á alþingi íslendinga, hafa 
aldrei sést í Rússlandi. Mennóníta-nýlendurnar í Manitoba og 
víðar hér vestra minna vel'á þennan sannleik. þá er stríðið 
siðasta stóð yfir milli Rússa og Tyrkja fyrir einum 10 árum, 
var Mennónítum, sem á Rússiandi bjuggu, eins og öðrum þegnum 
Rússakeisara boðið að ganga í herþjónustu og beijast gegti 
óvinum hins rússneslca ríkis 1 ). En til þess voru þeir ófáanlegir 
fyrir þá sök, að trúarbrögð þeirra banna þeim alla hermennsku, 
er þeir á líkan hált og Kvekarar skyða sem synd. Hvað skyldi 
nú hafa verið gjört við þessa vesalings Mennóníta, ltefði löggjaf- 
arnir íslenzku, sem í ár gjörðu þetta frægðarverk á alþingtþ 
setið sem ráðgjafar í kring utn keisarann í Pétrsborg ? Vér 
skulum láta alla ráða þá gátu sjálfa. Til þess þarf ekki mikla 

1] Fyrir 1871 voru þeir undanþegnir herþjónustu í Ríisslandi, en það ár 
misstu Jieir þann undanþágu-rétt að stjórnarboÖi. 



—105— 


spádámsgáfu. En þaf5, sem Rússa-stjcírn gjörði, var þetta: Ur 
því ]?essi mannfiokkr, Mennúnítarnir, oigi gátu fullnœgt þegn- 
skyldu sinni sökum trúai'bragða þeirra og því eigi dvalið í 
tandinu eins og aðrir borgarar, þá leyíir stjúrnin þeim á tíu ár- 
um að flytja burt og taka sér framtíðar bólfestu liér vestan 
Atlanzhafs. 

Af tvennu illu er ólíkt betra að vera rekinn burt úr föður- 
landi sínu, ekki sízt þegar átvinnuvegirnir þar eru eins þröngir 
og á íslandi, heldr en að vera lokaðr inni í föðurlandi sínu, og 
mega ekki, hvað sem þar kreppir að, komast þaðan burt til þess 
að leita sér að betri bústað annarsstaðar í heiminum. 

þeir tala mikið urn kærleik þar heima, höfðingjarnir sumir, 
andspænis kærleiksleysi vor Vestr-Islendinga. Nú fara menn 
að sjá, hvernig sunrt af þeiur kærleik lítr út. 

í rœðu, sem séra Mattías Jokkumsson flutti í kirkju Ar- 
gyle-safnaða við opinbera guðsþjónustu meðan hann dvaldi þar 
í byggðinni. talaði hann um samband hinna útfluttu landa sinna 
við föðurlandið Island og vísdómsfulla forsjón guðs, sem stýrt 
iiefíi för burtflyténdanna til Jæssa mikla lands, og sagði meðal 
annars þetta : “þú, ungi maðr, eg segi þér : rís þvi upp !“ sagði 
Jesús. þessi orð eru eins og til þín töluð, þú, ungi íslendingr, 
sem deyr ættjörðinni heima til þess að rísa upp og lifa í þessu 
iandi. þú varst sem dauðr út borinn ; þú sást landið, sem ól þig, 
hverfa og hið kalda haf skola þér fjær og fjær öllu, sem þú elsk- 
aoir og þekktir. Og þú kailaðir gi-átandi og örvinglaðr : “Hvað 
ei' langt heiin ?“ þú ákallaðir guð í neyðinni. Og Jesús Kristr 
gekk nær þínuin líkbörum—sorgjinni og örvinglan, nær þér, 
þar sem allir töldu )>ig af og sumir grétu ]>ig með móður þinni, 
sem vai' ekkja, og aðrirgjörðu hávaða og göbbuðu þitt flas og 
hlógu að þínum óförum. Jesús kom nær, hóf upp sína guðdóm- 
legu raust og sagði: “þú, ungi rnaðr, eg segi þér: rís þú upp.‘ 
Og þú reist upp, og liann gaf þig aftr móðurinni. þér skiljið 
allir ]>essa samlíking, að þér hafið’ allir verið líkir syni ekkj- 
unnar i N aín, og nerna rödd Jesú tali upprisunnar alfrelsisorð 
yfir hverju ungtnenni, og tali það aftr og aftr, leggst hann í sína 
gröf og doyi' sem aumingi.-þú, ungi íslendingr í þessu 



— 106 — 


lamli, heyr þú, heyr óafiátanlega rödd drottins, rödd lífgjafans, 

rödd frelsarans, rödd hins góða hirðisins: “Kís þú upph'- 

Líf þitt og framtíö hlýtr, ef vel á aö fara, aö vera sífelld upprisa 
frá dauöum. Fáðu, Vestr-Islendingr, fyrir kraft guðs því fegri 
framtíð sem stríð þitt hér var meira í hyrjaninni, og því meiri 
frægð og vegsernd sctn hlutíekning sú og virðing var rninni, er 

þér í fyrstu var sýnd af þínum nánustu.-“Hvað er langt 

lieim ?“—Haf það fyrir heróp um leið og þú stöðugt keppir heiin 
til hins himneska fööurlandsins. þá verðr framtíö þín mikil. 
Og Island, hin forna ættjörðin, mun upp rísa með þér—með 
fram fyrir þinn kraft, sem er guðs. því að allr upprisukraftr 
kristinna manna kemr frá guði fyrir drottin vorn Jesúm Krist. 


S Á L M R 


eftir P. Cerhard. fvddr af séra Steindfn i Briem. 


1. þú eilíf verðr eignin mín, 
það óhætt má eg segja. 

En drotiinn tók þig samt til sín, 
já, samt varzt þú að deyja. 

Hann einn allt valdið átti á þér, 
þig englar hófu burt frá rnér, 
minn son, þú, lífs míns lilja, 
þú, Ijós míns hjartans vilja. 

2. Ef væri inínu valdi í, 

eg vilja mundi’ af hjarta; 
að hjá mér yrðir enn á ný, 
mín elsku-stjarnan bjarta. 

Eg hrópa mundi: hjá mér ver, 
mitt liús eg prýöa vil moð þér, 
og þínu fari fylgja 
skal föðurhjartans bylgja. 

3. Eg unni þér af hjarta lieitt, 
en hvergi líkt sem drottinn; 



— 107 — 


mín elska’ er svo sem ekki neitt, 
af' eigingirni sprottin. 

Eg vesall faðir að eins er, 
hann allt í sinni hendi ber, 
sú lind, sem lífið gefr, 
sú líkn, er aldrei sefr. 

4, Ó, son minn, hvað eg sakna þín, 
en sá, þig lífgað hefir, 

til himna tók hig heim til sín, 
þar hjá sér stað liann gefi'; 
og er eg græt mitt litla ljós, 
hann lífsins fær þér gullna rós 
og segir: barn mitt blíða, 
þú búinn ert að stríða. 

5. Ó, sæla, orð það ei eg skil, 
hvað í því getr bundizt; 
hjá guði að eins gott er til, 
þar getr illt ei fundizt. 

Idjá honum býr ei böl né sorg, 
en blómin gróa’ í lífsins borg ; 
hann faðm mót börnum breiðir, 
úr böli’ í sælu leiðir. 


0. ]>ótt börnin kæru viljum vér 
æ vernda’ og að ]?eim gæta, 
þá hryggð vor mikil ætíð er, 
þeim eitthvað kunni’ að mœta. 

Vér vitum ei, hvað verðr bezt, 
og veljum það, er skaðar rnest ; 
og því, er heitast þráum, 
vér þrávalt ekki náum. 

7. Æ, margt eitt barn svo blítt og kært, 
sem bezt vér mundum treysta, 
það spillist skjótt, því verðr vært 
iijá vinum þeim, er freista. 



— 108 — 


jia5 hæðir guð, cn liatar oss, 
og harðan býr oss raunakross 
] að út í glöttm œðir, 
cn okkar hjarta blœðir. 

8. }>að böl skal alclrei á mig f.i, 
þðtt yrði’ ei neitt úr vonum ; 
mii:n son er geymdr guði hjá 
o 'i a’engr um hiá honum. 

Nú frið og gleði fær hann þar 
og iagna mun til eilífðar ; 
hann sér guðs engla alla, 
sem okkr varna’ að falla. 

0. Hans litli munnr læra skal 
að lofa guð og prísa 
með englum guðs í gleðisal 
hins góða, máttka, vísa. 

Nú sér iiann alltog vel hann vei 
]>að vor á meðal enginn leit 
og sem vér aldrei sjáum 
nnx sæluna’ öðlast fáum. 

10. O, væri’ eg í horn eitt hortinn ]>ar 
og heyrt eg gæti óminn, 

er hreifðirðu’ engla-hörpurnar, 
eg held eg þekkti róminn, 
er syngir | )i í sælli ró 
v.m sælu þá, er guð þér bjó ; 
eg gréti hátt af gleði, 
en gréti’ af fúsu geði. 

11. E«' segði Lá : minn son vert kvrr, 
eg sé mig langaði’ eigi, 

að byggi hér mitt barn sem fyrr, 
en bæði’ á hverjum degi : 

Ó, Elíasar ver hér vagn 
og vinn þú minni sálu gagn; 



flyt mig til hans og hinna, 
sem hjartað kýs að finna. 


12. Burt sor«' og tár og angist öll’ 

o o o o 

Sá átti þig, er léöi. 

þú býrð nú guðs’ í himnahöll 

í heilagleik og gleði. 

ó, litla barn, hjá lambsins stól, 

þat' lífsins aldrei rennr sól; 

eg bráðum kem, því kalla 

tnun Kristr til sín alla. 

Chicago. Vegna sýningarinnar miklu er nauinast nokkui' 
borg á hnettinum nefnd eins oft um þessar mundir og Ohicago. 
það er ótal-margt merkilegt, sem nefna má í sambandi við þá 
borg, sem er lang-yngst af öllum stórborgum heimsins. Vér 
viljum benda á eitt. Chicago er lútcrslcasta borgin í Bandaríkj- 
unurn, jmð er að segja: lúterska kirkjan á þar tíeiri áhangendr 
en í nokkun 'i annarri borg í þessu landi. Hún hefir þar 42,50ö 
fermda meðlimi. Til samanburðar má geta þcss, að biskujia- 
kirkjan hefir 10,400, presbytcríanska kirkjan 12,910, kongre- 
gationalista-kirkjan 11,935 og meþódista-biskupakirkjan 
19,563. Tölur þessar sýna, aö lútersku kirkjuna skortir að eins 
iiðug 300 til að jafnast við biskupakirkjuna, meþódista- 
kirkjuna og presbyteríönsku kirkjuna til satnans í þessari \’cst- 
lægu höfuðborg Bandaríkjanna. Takist nú lútersku kirkjunni 
að halda meðlimum s'num saman, j’egar ensk tunga fer að verða 
tungumál þeirra á heirnilunutn og í kirkjunni, verðr viðgangr 
ltennat' fjarska-mikill um vestr-miðbik Bandartkjanna, þar sem 
innflyténdr frá lúter.sku löndunum eirtkum hafa staðnæmzt. 
I trúai’bragðaiegu tilliti er Chicago eins og nokkurskonar and- 
legr mælir þess lduta landsins, sem fyrir vestan ltana liggr, að 
minnsta kosti vestr að Klettafjöllum. Lúterska kirkjart á því 
atarmikla framtíð fyrit' höndutn hér t landinu, og fara hin bless- 
anarríku áhrif, er út frá henni ganga, dagvaxandi vegna trú- 
ínennsku hennar við ltinn opinberaða kristindóm. Fr. J. li. 




— 110 — 


Úr æfisögum hinna tveggja nývígðu prcsta kirkjufélags 
vorSj sem upp voru lesnar samkværnt hérlendum lúterskum siö 
um leiö og prestvígslu-athöfnin fór fram á kirkjuþinginu í sum- 
ar, setjum vér þetta: 

Séra Jónas A. Sigurð'sson er fœddr aö Ásgeirsá í Húna- 
vatnssýslu 6. Maí 1865. Foreldrar hans eru hjónin Sigurðr 
Bárðarson og Guðrún Jónsdóttir, er uú húa í Gröf í Víðidal. 
Meöan hann var í foreldrahúsum komst hann í viðkynni við 
dr. Björn Ólscn, sem nú er kennari í Reykjavík, og móður hans, 
er þá bjó að Stóru-Borg í sömu sýslu, og fyiir áhrif úr þeirri 
átt fór hann í alvöru aö hugsa til að menntast, og naut síðan 
nokkurrar bóklegrar tilsagnar hjá séra Jóni þorlákssyni að 
Tjörn. Síðan gekk hann á búnaðarskólann í Ólafsdal, sem 
Toríi Bjarnason í mörg ár ár liefir veitt forstööu, og útskrifaðist 
þaðan árið 1886. Ári síðar kvæntist hann og fór síðan af landi 
hurt hingað í Vestrheim, eingöngu í því skyni að afla sér meiri 
menntunar en hann átti kost á heima á íslandi. Hvattr hafði 
liann verið til að stunda guðfrœði og gjörast prestr um það 
leyti, er hann hafði lokið búfrœðisnámi sínu, en efna-ástœður 
voru þar í vegi. [)ar á móti opnaðist honum vegr í þessa átt 
nokkru eftir að bann var kominn til jæssa lands. Árið 1891 
byrjaði hinn lúterski prestaskóli í Chicago, sem dr. Passavant 
og aðiir ágætismenn tilheyrandi hinni lútersku kirkjudeild 
General Cowncil hafa komið á fót, og á þann skóla gekk séra 
Jónas, ásamt séra Birni B. Jónssyni það sama ár og næsta á 
eftir, og tók þar ásamt honum guðfrœðispi'óf á síðastliðnu 
vori. 

Séra Björn B. Jónsson er fVeddr á Ási í Kelduhverfi í þing- 
eyjarsýslu 19. Júní 1870. Árið 1875 fluttist hann með for- 
eldrum sínum, hjónunum Birni Jónssyni, bróður Kristjáns heit- 
ins Jónssonar, skáldsins, og þorbjargar Björnsdóttur, vestr um 
haf til N\'ja íslands í Manitoba, og dvaldi þar með þeiin til 1871. 
þá fluttu þau þaöan til Winnipeg og síðan til Argyle-byggðar 
hér vestr í fylkinu, þar sem þau eru nú. Var hann upp frá þessu 
annað veifið burtu frá foreldrum sínum, ýmist í Winnipeg eða í 
Norðr-Dakota, og átti lengstum við bóknám. Vetrinn 1887— 
88 og nokkuð af næsta vetri las hann verzlunarfrœði við Busi- 
ness College í Winnipeg. En áiúð 1889—90 stundaði liann nám 



— 111 — 


viS Gustavus Adolphus College, lærðan skóla tilheyrandi hinni 
lútersku Augustana-synódu Svía í St. Peter í Minnesota, seni 
leiddi til þess, að liann ári síðar ákvað sig til að gjörast prestr í 
kirkjufélagi voru. Gekk hann svo á sama tíma og séra Jónas 
A. Sigurðsson á prestaskólann í Chicago og var ásamt ho.ium 
útskrifaðr þaðan síðastliðið vor, svo sem áðr er sagt. 


Mr. William Edivard Mead kemr mcð hugleiðiugar sínar 
um ísland í Fehrúar-nr.inu af Atlantic Monthly. Segir hann, 
að hinn ytri hagr landsmanna standi nálega eins og á dögum 
hinna fornu víkinga, cn í andlegu eða upplýsingarlegu tilliti 
kenni þar furðulcgra iramfara, ef tekið sé tillit til afskekkju 
landsins og þess, hve eyðileg náttúran er. Og enn fremr segir 
hann: „Hinir lútersku prestar eru nálega allir bœndr, og eru 
lifnaðarbættir margra þeirra mjög lítið frábrugðnir sóknarbarna 
þeirra. Eru prestarnir fiestir hörmulega fátœkir og geta naum- 
ast látið sál og líkama liaidast saman. Nýjar bcekr eru þeiin 
nærri því óþekkt munaöarvara. Eg man eftir einurn mögruin 
og torkennilegum presti, sem lif'ði mesta eymdarlífi íhraunbyggð 
einni á suðrströnd landsins. Hann átti ekkcrt nema biblíu, 
sálinabók on fáeinar aðrar hálffúnar skrreður. í einu horni 

O 

prestsetrsins, þar sem vér náttuðum, var dyngja af hvalspiki, 
sem g'jörði loftið þefillt og' kom því til leiðar, að fátœkt húsráð- 
anda sýndist enn þá meiri en hún var. Og þó hafði þessi maðr 
menntazt í latínuskólanum og kunni jafnvel ögn í ensku.“ 


Lexíur fyrir sunuudagsskólann; fjórði ársfjórðungr IS93. 

6. lexía, sunnud. 7. Nóv.: Upprisan ( 1 . Kor. 15, 12—26). 

7. lexía, sunnud. J‘ 2 . Nóv.: Kristilegt örlæti (2. Kor. 8, 1 12). 

8. lexia. sunnud. 19. Nðv.: Eftirbreytni eftir Kristi (Efes. 4, 2C - 32). 

9. lexía, sunnud. 26. Nóv.: llristilegt heimilislíf ('Ivól. 3, 12—25 J. 


Ilr. Sigrbjöm Sigrjónsson sendir “Sameininguna** út. Adressa hans er: 
10 i Ross St. Til hans snúi menn sér yiðvikjandi afgreiðslu blaðsins. 

Menn borgi blaði'ð hr, Magnúsi Pálssyni , sem er fchirðir j)ess. Adrcssa hans cr: 
5 SS Jemima St. eða Harris block, Koom 12, Cor. Main tte Market St. 





112 — 


„Aldamót“, annað ar, getíð tít af prestum kirkjufélagsins, 
ritstjóri séra Friðrik J. Bergmann. Rvík 1893. — Et'nið í þess- 
um árgangi tímaritsins er þetta: Fyrst er kvæði mikið og 
fagrt um kirljuna eftir séra Yaldemar Briem, sem er alveg cin- 
stakt í sinni röð í íslenzkum skáldskap. Næst er fyrirlestr 
eftir séra Hafstein Pétrsson, fluttr á ársþingi kirkjufélagsins í 
fyrra, um liinn fræga enska prest, Charles Haddon Spurgeon, 
sem þá var fyrir skömmu andaðr. þá er prédikan eftir ritstjóra 
þessa blaðs, sem lietír þessa yfirskrift: Aff frelsast og að'glatast, 
út af Jóh. 3, 1C—18. þá er þar næst fyrirlestr eftir séra Stein- 
grim þorláksson, einnig fluttr á sama kirkjuþingi, og svarar liöf- 
undrinn þar upp á spurninguna: Hvað' viljum vér? Og loks 
er ritgjörð, efnisrík og merkileg, eftir séra Friðrik J. Bergmann, 
ritstjóra Aldamóta, um umburð'arlyndi i trúarefnum, . sem 
sérstaklega hetír fengið lof í Kirljvhlaðinyv í Reykjavík.— 
Verð þessa árgangs Aldamóta er eins og hins fyrsta ein öOcent; 
og þar sem ágóði allr af sölu ritsins á að ganga í sltólasjóð 
kirkjufélagsins, þá er vonanda, að vinir kirkju yorrar stj'ðji að 
því, að sem ftestir kaupi ]?að. Fyrir kvæði séra Yaldemars 
Briems eitt er vel gefanda langt um meira verð cnþað, sem þetta 
hefti Aldamóta allt kostar. 


Isafold, lang-stœrsta blaðið á Islancli, kemr út tvis;v^ir í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $ 1 . 50 . M. Pálsson, 12 Harris Block, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Sæl>jörí?, mánaðarblað með myndum, 1. árg. Ritstjóri séra O. V' 
(lislason. Kostar 60 cts. Fæst hjá »ritstjóra Isa r oldar. 

Slllinailtara hafa Kr. Olafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Berg 
mann, Gardar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum rnerkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

i • " ” 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra í>órh. Biarnarson, Rvík, 3 . árg. 1893 , c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. ogfæsthjá W.H. 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og (i.S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 

_______ • 

v " 

„SAMEININGIN" l:emr út mánaSru'lega, -12 nr. á ári. Verð í Vestrjieimi: $ 1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —' Skrifstofá blaðjin's: 704 - Fifth Ave. *N., Winnipeg, 
Manitoba, Canarla.—Útgáfunéfnd: Jón ltjarnason (ritstj.), Fáll S. Bardal, Frliðr'l. [ 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J'orláksson, Magnús Fálsson, Jóh Böndal. 

PRENTSMICJA LÓOBERGS — WINNl1?EG. 




